

PENNILLION 


WEDI 


EU CYFANSODDI I DDANGOS 


Oddiwrth Dduw. 


AR OL DECHREU YN DDA, 


Yr hwn sydd yn sefylledryched na syrthh. 


’Ewyf yn galw 'näwr am osteg, i fynegu i chwi’n lhvyr, 
Beth yw cyflwr y gwrthgfliwr, o’r boreuddydd hyd yr liwyr 
Mie’i gydwybod wedi cysgu, a’i serchiadau yma thraw, 

A phob arwydd bydd ef farw yn druenus maes o law. 


Beth yw’r achos i ti lieddyw dynu’n ol a llwfrhau î 

Beth a wnaeth ef yn dy erbyn, dywed wrthyf b’le mae’r bai ? 

Pa un ai'ti sydd wedi oeri, neu ynte Ef sy’n cilio draw, 

Ac heb chwennych i dy achub yn y ’storom fawr a ddaw. 


Mi debygaf cly waf heddyw lais ỳn galw ar dy ol, 

Ac yn gwaeddi’n ddigon uchel,“ Ilen wrtbgiliwr tyr’d yn ol 



2 


Y mae balcltder wedi eadw rltyw lawerçedd maes o’r nef, 

Fel y darfu i’r angylion, o ddiffyg plygu iddo ef, 

4 

Er i Pedr gael ei ethol, fel y gweli, o’r deuddeg gwas, 

Waeth rhyw dymher arno i ẁadu’i Feistr tirion ar y maes ; 
Parodd hyny iddo wylo’n ddigon chwerw wedi liyn ; 

Cynyg gwadu, cynyg gwadu, sylfaen haeddiant pen y bryn. 

5 

Darfu i Lot i odinebu efo dwy o’i ferched, clyw ; 

Gweddia Dduw ar iddo’tli gadw yn y byd Ile ’rwyt yn byw ; 

’ Rhwn sy’n tybied fod yn sefyll, cofied fod y ffordd yn faitb, 

A chaiff res o demtasiynau cyn iddo gyrltaedd pen ei daitli. 

6 

Bu i Dafydd er ei ddoniau fyn’d a bywyd ei hen was, 

Liadd Urias wnaeth mewn brwydr, â dtledd gelyn ar y ma’s; 
Gàd bleserau, maent yn arwairi i gwympo’n isel ar y ilawr, 
Gwaedda, Arglwydd, maddeu ’mhechod, a’m camweddau fach a 
mawr. 

7 

Amasia, brenin Juda, betb a dd’wedi di yn awr, 

Fu’n gorchfygu yr Edomiaid, a’u darostwng ar y llawr ; 

F/ ffodd i Lachis wedi hyny, er myn’d o’u gwlad yu ddigon pell; 
Ond pa achos oedd yn peri ? ni fu haws na gronyn gwell. 

S* 

Os cefaist ras gwna lynu wrtho, nes it’ gyrhaedd pen dy daith r 
Na choledda un Dalila fel gwnaeth ereill lawer gwaith : 

Dyn sy’n eilio, meddaf innau, mae gras yn aros yn ei !e, 

Ac fe saif tra ar y ddaear yn y sawl a’i carant e. 

9 

Paid ag amheu cei dy olchi a’th gànu’n lân fel eira gwyn, 

Oad it’ gwympo i ddyfod ato yn haeddiant aberth pen y bryn j 


3 


Rhaid it' gredu iddo farw a dyodde’ yn dy le, 

A’i fod yn awr yn eiriol drosot ar ei orsedd yn y ne’, 

10 

Cofia, ddyn, o ba Ie syrthiaist, ’difarha a thyr’d yn öi, 

Rhag dy gael yn was anfuddiol, neu fel y morwynion ffol r 
Rhy ddiweddar it’ wueud hyny ’nol dy dori o dir y byw, 

Mae’n rhaid sefyll, a rhoi atteb, am y cwbl o flaen Duw. 

1L 

Chwiglywsoch lawer yn cyfaddef i ’mado’n llwyr â’r pechod cas, 
Ac yn dechreu ar eu gíuniau i gwympo lawr wrth orsedd gras ; 
Dros ryw ’chydig ba'ch yn wresog, gan feddwl cyrhaedd pen y 
daith, 

Ond yn troi i glaearineb o ddiffyg eariad at y gwaitb» 

12 

Saith o weithiau syrth y cyfiawn, gweli’n eglur yn y gair, 

Acos cefaist un demtasiwn, gocliel eilwaith rhag yrail; 

Llawer un sy’n wylo’n chwerw, gwaith iddo wrando’r gelyn ffolj 
Sydd yn tynu dyn ar ddistryw i bob rbyw nwydau ar ei ol. 

13 

Os byddi di yn ffaelu deall, tyred ataf rliyw brydnawn, 

Mi ddangosaf amryw filoedd a fetbodd gadw’rffordd yn iawn j 
Pa faint o luoedd a fedyddiwyd yn,y cwmwl ac yn y môr, 

Clywaf rheswm yn rhoi ateb, dyma rai â chrefydd oer. 

U 

Ffarwel i ti ’nawr dros ’eliydig, mi’th gynghoraf mewn dau air, 

I lynu’n ddyfal wrth y Baban a welwyd gynt ar luniau Mair; 

A pheidio rhoddidy serchiadâu ar un pleserau yn y byd, 

Nes y bo’tyn croesi’r afon, cei lanio i mewn a’th gadw’n gîud. 



Nid yw dyn pan ar y 'goreu öiíd ílestr pridd o lwéh y llaẃr 5 
Pan bo angeu yn cael cpmjdtrn, ergyd bach a’i tyn i lawr ; 
O ain ’nabod Iesa’n briodjSjphnf bo’m lamp yn diffodd, clyw, 

A cbael fy nwyn gan yr angyliondypynwes Abra’m at fy JŶuw. 


Ffarweì, frodyr a eh,vv»iprydd, ’rwyf yn ’madael â chwi’n awr, 
Duw pob gras a gadwo’ch camrau i dynu uilaen i’r siwrnau fav 
Daliwch ati, doed a ddelo o’r « ! án-lyniad »r ei öî, 

Mae e’n abl cadw’r gwana, a’i ddwyn yn gynéi yn ei gol. 

WlHiIAM LLẂYDi 






Jb\ Griffitfis, drgraffyíd, Abertawy. 

5 

l 

. . — : / - 

IX 

1 __ 




